ANG TEORYANG 
AKOMODAS YON NG 
KOMUNIKASYON 


PAG-UULAT NILA 
CRISTINE T. BALTAZAR 
JOHN AENON N. TUMANDAO 


ANG TEORYANG AKOMODASYON 


ITO AY ISANG KONSEPTO SA 
LARANGAN NG 
SOSYOLINGGUWISTIKA NA 
NAGLALAYONG MAUNAWAAN ANG 
MGA PAGBABAGO AT PAG-AAYOS NG 
WIKA SA ISANG PARTIKULAR NA 
KOMUNIDAD O GRUPO NG TAO. 


ANG TEORYANG AKOMODASYON 


ITO AY ISA SA MGA 
SLA (SECOND 
ACQUISITION) 


WOO 
"AA 
PN 


pti 
ma ki 
PSL ON 
ka 


a N 
IT 


| 
| 
i [UNAN it iy 
Un NI I 
NY 
NI NUT 
i 
C | : di Bi N 
| 
Han ha 
Il 
JU 
ANG NA 


ANG TEORYANG AKOMODAS YON 


ITO AY NAKAPOKUS SA MGA TAONG 
KASANGKOT SA SITWASYONG 
PANGWIKA SA PROSESO NG PAG- 
AARAL AT PAGGAMIT NG WIKA. 


ANG TEORYANG AKOMODAS YON 


SA TEORYANG ITO NAKAPALOOB 
ANG LINGUISTIC CONVERGENCE AT 
LINGUISTIC DIVERGENCE NA 
NILIKHA NI HOWARD GILES. 


ANG TEORYANG AKOMODASYON 


ANG TEORYANG ITO AY KILALA 
BILANG SPEECH ACCOMODATION 
THEORY, AT NAGING TANYAG ITO 

BILANG COMMUNICATION 
ACCOMMODATION THEORY 


LINGUISTIC CONVERGENCE 


LINGUISTIC CONVERGENCE 


ITO ANG PROSESO KUNG SAAN ANG 
MGA INDIBIWAL AY NAGKAKAROON 
NG PAGKAKAIBA SA KANILANG 
WIKA HABANG SILA AY NAG-UUSAP. 


IVERENCE 


LINGUIS TIC DIVERENCE 


ITO AY KUNG SAAN ANG MGA 
INDIBIDWAL AY NAG-AANGKOP NG 
KANILANG WIKA UPANG MAKAMIT 

NG PAGKAKASUNDUAN ANG 
PAGSASAMA SA KOMUNIKASYON. 


SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIAL 
IDENTITY THEORY 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


ITO AY NAHAHATI SA APAT NA 
PANGUNAHING TEORYA 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


ITO AY NAHAHATI SA APAT NA 
PANGUNAHING TEORYA 

. SIMILARITY ATTRACTION 

- SOCIAL EXCHANGE THEORY 

e- CAUSAL ATTRIBUTION PROCESS 

. INTERGROUP DISTINCTIVENESS 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


SIMILARITY ATTRACTION 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


SIMILARITY ATTRACTION 

. lto ay isa sa mga mekanismo na 
magagamit natin upang maging 
mas katulad sa iba, na 
nagpapataas ng kanilang 
pagkahumaling sa atin. 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


SOCIAL EXCHANGE THEORY 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


SOCIAL EXCHANGE THEORY 

. Ito ay isang teoryang tumitingin 
sa paraan kung paano tayo 
nagtatasa ng ating mga relasyon. 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


CAUSAL ATTRIBUTION 78 PROCESS 
THEORY 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


CAUSAL ATTRIBUTION PROCESS THEORY 

e Ito ay nagpapahiwatig na tayo ay nag- 
linterpret ng pag-uugali ng ibang tao 
at sinusuri ang indibidwal mismo 
batay sa mga motibasyon at intensyon 
na ating itinuturing bilang sanhi ng 
kanilang pag-uugali. 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


INTERGROUP DISTINCTIVENESS 
THEORY 


SOCIAL PSYCHOLOGY THEORY 


INTERGROUP DISTINCTIVENESS 

THEORY 

. lto ay nagpapakita na ang mga 
indibidwal ay may pagnanais na 
magkaroon ng positibong 
pagkakaiba mula sa ibang grupo. 


SOCIAL IDENTITY THEORY 


SINISIKAP NG MGA TAO NA MAPANATILI 
ANG ISANG POSITIBONG PANG-IDENTIDAD 
SA PAMAMAGITAN NG PAGSALI SA MGA 
PANGKAT KUNG SAAN SILA'Y MAS 
KOMPORTABLE O PAGBIBIGAY NG MAS 
POSITIBONG KARANASAN SA PAGIGING 
KASAPI NG MGA PANGKAT NA KANILANG 
KINABIBILANGAN. 


MGA SANGKAP NG TEORYANG 
AKOMODASYON 


SA PAGSASALIKSIK NI GALLOIS ET 
AL. NOONG 1995 AY PINALAWAK 
ANG TEORYA UPANG ISAMA ANG 

LABINPITONG PANUKALA NA 

NAKAIMPLUWENSIYA SA PROSESO 

NG CONVERGENCE AT DIVERGENCE. 


MGA SANGKAP NG TEORYANG 
AKOMODASYON 


1. SOCIO-HISTORICAL CONTEXT 

2. THE COMMUNICATOR'S 
ACCOMMODATIVE ORIENTATION 

3. IMMEDIATE SITUATION 

4, EVALUATION AND FUTURE 
INTENTIONS 


1. SOCIO-HISTORICAL CONTEXT 


MGA SANGKAP NG TEORYANG 
AKOMODASYON 


1. SOCIO-HISTORICAL CONTEXT 

. lto ay tumutukoy sa epekto ng 
mga nakaraang interaksyon sa 
paggitan ng mga grupo sa mga 
pag-uugali sa komunikasyon ng 
mga tao. 


MGA SANGKAP NG TEORYANG 
AKOMODASYON 


2. ACCOMMODATIVE ORIENTATION 

' lto. ay tumutukoy sa 5 8'[Mmga 
tendensya ng isang komunikador 
na magpapalagay ng mga 
pagkakataon ng pakikipag- 
ugnayan sa mga kasapi ng ibang 
grupo sa Iba't-ibang konteksto. 


MGA SANGKAP NG TEORYANG 
AKOMODASYON 


3. IMMEDIATE SITUATION 

'. lto ay tumutukoy sa sandaling 
kung saan nagaganap ang aktwal 
na komunikasyon. 


MGA SANGKAP NG TEORYANG 
AKOMODASYON 


4, EVALUATION AND FUTURE 

INTENTIONS 

. Ito ay tumatalakay sa kung paano 
nakikita ng mga komunikador ng 
pag-uugali ng 5 kanilang 5B'mga 
kausap sa usapan. 


ENCE PHENOMENON 


INTERLANGUAGE 


INTERFERENCE PHENOMENON 


ITO AY TUMATALAKAY SA 
IMPLUWENSIYA NG UNANG WIKA SA 
PANGALAWANG WIKA. 


INTERLANGUAGE 


ITO NAMAN ANG TINATAWAG NA 
MENTAL GRAMMAR NA NAB Ju UO 


NG PANGALAWANG WIKA.” 


END HERE? 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


1. SINUSUBOK ITUGMA NG MGA 
TAO ANG PARAAN NG KANILANG 


PAKIKIPAG-USAP SA PARAAN NG 
TAGAPAKINIG. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


2. ANG ACCENT, BILIS, 
BOKABULAYO, CADENCE, KILOS AY 
ILAN LANG SA MGA 


AKOMODASYON NA NAGAGANAP. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


3. GINAGAWA ITO UPANG 
MAPABILANG SA ISANG PANGKAT 


O KATAYUAN SA LIPUNAN. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


4, IPINAPAKITA LAMANG NG MGA 
TAO ANG KANILANG MGA 
POSITIBONG PANIG HABANG 


NAKIKIPAG-UUSAP. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


5. MAYROONG IBA PANG MGA 
KONSEPTONG TULAD NG COUNTER 
ACCOMMODATION, UNDER 
ACCOMMODATION AT OVER 
ACCOMMODATION NA NAKAKAAPEKTO 
SA MGA EPEKTO NG TEORYA NG 
AKOMODASYON NG KOMUNIKASYON. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


6. MAAARI ITONG MAGING 
KAPAKI-PAKINABANG O HINDI 


KANAIS-NAIS. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


7. KASAMA RITO ANG UGNAYANG 
SIKOLOHIKAL, PANLIPUNAN, AT 


LINGGUWISTIKONG UGNAYAN. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


8. ILAN SA MGA ESTRATEHIYANG 
GINAGAMIT AY APPROXIMATION, 


INTERPERSONAL CONTROL, 
INTERPRETABILITY, AT IBA PA. 


MGA TAMPOK SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


9, KASAMA DITO ANG 
INTERPERSONAL, INTRAPERSONAL 
PATI NA RIN ANG INTERGROUP 
FACTOR NA NAKAKAAPEKTO SA 
KOMUNIKASYON. 


MGA PUNA SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


1. MINSAN MAAARI ITONG ISIPIN 
BILANG PANGUNGUTYA. 


MGA PUNA SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


2. ANG MGA TAONG CONVERGENT 
AY MAAARING NAGPAPAKITA NG 
KAPANGYARIHAN NA MINSAN AY 
NAKAKAINTIMIDATE. 


MGA PUNA SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


3. ANG DIVERGENT AY MAAARING 
LUMIKHA NG MGA HADLANG SA 
KOMUNIKASYON HABANG ANG 
DISTANSIYA AY PINANANATILI SA 
PAGITAN NG MGA TAO KAPAG ANG 
ISANG TAO AY ITINUTURING BILANG 
MAS MABABA. 


MGA PUNA SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


4, MINSAN, ANG PAGLIKHA NG 
CONVERGENCE AT DIVERGENCE AY 
MALABO SA MGA SITWASYON. 


MGA PUNA SA TEORYANG 
AKOMODAS YON 


5. ANG CONVERGENCE AT 
DIVERGENCE AY PALAGING 
IPINAPALAGAY NA MAKATWIRAN 
AT WALANG MGA HIDWAAN SA 
KANILANG PAGGITAN. 


MARAMING SALAMAT 
PAKIKINIG!!! 


BACK TO TOP? 


